Ikaw  ba  Ay 

Nag-aalalaTungkol  Sa  lyong 

Relasyon? 


Ikaw  ba,  kahit  minsan, 
ay  natakot  sa  iyong  asawa 
o kinakasama? 


Idinidikta  ba  niya  kung  ano  ang 
maaari  at  hindi  mo  dapat  gawin 
at  kung  sino  ang  maaari  at  hindi 
mo  dapat  makita  o makausap? 


Ikaw  ba,  kahit  minsan, 
ay  binantaan  na  sasaktan 
ka  niya? 


Ikaw  ba,  kahit  minsan,  ay 
itinulak,  binuntal,  binato,  o 
pinilit  niyang  makipag-talik 
(sex)  ng  laban  sa  kagustuhan  mo? 


Ikaw  ba  ay  binabantaan  niya 
na  ipapa-deport  ka? 


KUNG  MAY  “OO”  KANG 
SAGOT,  ANG  lYONG  ASAWA  O 
KINAKASAMA  AY  MAAARING 
ABUSADONG  TAO. 


Ang  Abuso  Ay 

May  Epekto 

sa  lyong 


Ang  abuso,  kalimitan,  ay  lumalala  habang 

tumatagal  hanggang  ito  ay  nagiging  hamak  sa 
iyo.  Ang  mga  sumusunod  bang  problema  ay  nagig- 
ing  bunga  o lalong  lumalala  dahil  sa  iyong  asawa  o 
kinakasama? 


m 

IB 

■ 

m 

n 

m 

■ 


Katakot-takot  na  .. 
pag-aalala  o matinding 
kalungkutan; 

Nahihirapang  matulog 
o laging  nakakaramdam 
ng  pagod; 

Mga  sugat  o bugbug  at 
kapinsalaan  sa  katawan; 

Walang  kakayahang  asika 
suhin  ang  iyong  mga 
anak; 

Sakit  ng  ulo,  tiyan  o likod; 
malimit  magka-sipon, 
trangkaso,  o mataas  ang 
presyon  ng  dugo; 


Alam  ko  na 
talagang  mahi- 
rap  magsalita. 
Nguntt ang 
pagsasabi  ng 
totoo  ang 
unang  hakbang 
para  makakuha 
ng  tamang 
tulong  at 
makagawa  ng 
pagbabago.  ” 

LEIGH, 

MANGGAGAMOT 


Problema  sa  pagkain,  maaaring  labis-labis  o 
halos  hindi; 


Sakit  mula  sa  pagtatalik  (“sexually  transmitted 
disease”)  at  hindi  ina-asahang  pagka-buntis 
dahil  sa  pagtatalik  na  laban  sa  gusto  mo; 

Pang-aabuso  ng  alak  o iba  pang  substansiya. 


Tutulungan  ka 

ng  mga  “Health 

Care  Providers” 


Paki-alam  sa  iyong  nars  o manggagamot  na  ikaw 
ay  sinasaktan  o binubuntal  ng  iyong  asawa  o 
kinakasama  at  ikaw  ay  natatakot  sa  kanya. 

ANG  lYONG  MANGGAGAMOT  O 
NARS  AY  MAAARING: 


Q Maki'pagkita  sa  iyo  ng pribado. 

Maki-pagusap  sa  iyo  tungkol  sa  ibdt-ibang 
karapatan  na  nalalaan  sa  iyo  at  kung  alin  ang 
mabuti  mong  piliin. 

1]  Tulungan  kang  humanap  ng  tirahan  na  walang 
panganiby  ng  tagapayo  (‘eounselor”),  ng  abogado 
o ibat-ibang  serbisyo  na  kakailangin  mo. 

IH  Pangalagaan  ang  iyong  mga  rekord  (pati  na  mga 
litrato)  ng  iyong  mga  kapinsalaan.  Magiging 
napakahalaga  nito  oras  na  pumunta  ka  sa  hukuman 
para  kumuha  ng  “restraining  order”  o para 
makakuha  ng  sariling  pangangalaga  (“eustody”) 
ng  iyong  mga  anak. 


Dapat  mong  malaman  na  sa 
ibang  estado  dito  sa  Estados 
Unidos,  meroong  klase  ng 
pang-aabuso  na  labag  sa  batas 
at  kailangang  i-report  sa  pulisya 
ng  mga  klinika  o ospital.  Sa 
likod  ng  pahayagang  ito  ay 
may  listahan  ng  mga  telepono 
na  maaari  mong  tanungin  kung 
ano  ang  batas  sa  iyong  lugar 
laban  sa  pang-abuso. 


Nagsimula  ito  sa 
pamimintas  na 
masakit. 
Hanggang  ang 
masakit  na 
pamimintas  ay 
natuloy  sa 
pangbu-buntal 
sa  akin.^^ 


JULIE 


Kumilos  Ka: 

Ano  ang  lyong 

Magagawa 


H]  Makipag'Usap  ka  sa  isa  mong pinagka-katiwalaan. 
Maaari  itong  isang  kaibigan  o pinsan;  isang  kasama 
mo  sa  trabaho  o simbahan,  o isang  katao  sa  iyong 
klinika  o ospital. 

Magtabi  ng  isang  supot  o maleta  na  puno  ng  maha- 
halagang  bagay  (tulad  ng  susi,  gamot,  pera  at  mga 
papeles  pang-kilala)  kung  sakaling  kailangan  mong 
umalis  ng  biglaan. 

m Maaari  mong  tawagan  ang  isa 
sa  mga  grupo  na  nakalista  sa 
likod  ng  pahayagang  ito  para 
alamin  kung  papaano  ka 
makakakuha  ng  payo,  ng  mga 
libro  tungkol  sa  pang-aabuso,  ng 
mga  grupo  na  makakatulong  sa 
iyo,  at  ng  mga  serbisyo  na  mura 
o libre. 

m Pag-isipan  na  tawagin  ang pulis. 

IH]  Kung  magpasiya  kang  lisanin 
ang  iyong  tahanan^  tiyakin  mong 
kasama  mo  ang  iyong  mga  anak. 

n Alalahanin  mo  na  ikaw  ang 

eksperto  sa  iyong  buhay.  Huwag  kang  padala  o 
makumbinsi  ng  nino  man  na  gumawa  ng  kahit  na 
ano  na  laban  sa  iyong  paniniwala. 


Huwag  kang  mahiya 

sapagka’t  ina-abuso  ikaw! 
Hindi  mo  kasalanan  iyan! 


Hindi 

nag-iisa. 


s 


Ang  abuso  ay  nangyayari  sa  lahat 
ng  kultura,  bansa,  idad  at  ito  ay 
maaari  ng  nangyayari  sa  iyo  mismo. 

Kung  ikaw  ay  ina-abuso,  malamang  na 
ikaw  ay  takot  na  takot,  laging  masama  ang 

pakiramdam  mo. 


Akala  ko  ang 
kanyang 
pag-seselos  ay 
patunay  ng 
pagmamahal 
niya  sa  akin. 
Saka  ko  lang 
naunawaan 
na  iyon  pala 
ay  palatandaan 
na  ang  kanyang 
asal  ay  mapang- 
abuso." 


KAREN 


gulong-gulo  ang 
isip  mo,  at  bago 
nakakaramdam  ka 
rin  ng  galit,  kahi- 
hiyan,  at  kawalan 
ng  pag-asa. 
Pinapasama  pa 
dahil  sinisis,  ka  ng 
iyong  kinakasama. 
Nguni’t  dapat 
mong  tandaan 


na  walang  sino 
man  ang  may 
karapatan  na 
mang-abuso  o 
magbanta  na 
sasaktan  kahit 
sino.  Hindi  mo  kayang  ipigil  ang  pang- 
aabuso  ng  iyong  asawa  o kinaka-sama, 
subali’t  ikaw  ay  may  pag-asang  makakuha 
at  makakita  ng  tulong  para  sa  sarili  mo. 


Mga  Lugar  na  Makiikunan 
ng  Tulong  o Inpormasyon 


SAN  FRANCISCO 

Ang  “area  eode”  ng  mga  numero  ay  415. 

24-ORAS  NA  INPORMASYON  TUNGKOL  SA 
TIRAHAN,  TAGA-PAYO  AT  IBANG  SERBISYO 

■ V W.O.M.A.N.  ine.  864-4722 

(Women  Organized  to  Make  Abuse  Nonexistent) 


MGA  TAGA-PAYO/SERBISYONG  PANGTULONG 


♦ O V 

Asian  Womens  Shelter 

751-7110 

q 

Gameron  House 

781-0401 

■ V 

CUAV  (Community  United  Against  Vioience) 

777-5500 

♦ ■ 

La  Casa  de  las  Madres 

777-1808 

♦ ■ 

Riley  Center/Rosalie  House 

552-2943 

■ o 

SF  Wbmen  Against  Rape 

647-7273 

TULONG  TUNGKOL  SA  BATAS 

O 

Nihonmaehi  Legal  Outreaeh 

567-6255 

■ O V 

SF  Neighborhood  Legal  Assistanee  Poundation 

982-1300 

■ 

Volunteer  Legal  Services  Program 

982-1600 

SF  Poliee — Domestie  Violence  Unit 

553-9225 

KUNG  INAABUSO  MO  ANG  lYONG  ASAWA  O 

KINAKASAMA: 

■ 

Manalive  (Hombre  vivo) 

552-1361 

■ V 

MOVE 

777-4496 

♦ Kasama  ang  "emergenq^  shelters"  sa  kanilang  serbisyo 
■ Nagsasalita  ng  Spanish 
O Nagsasalita  ng  lenguaheng  pang-asyano 

V Tulong  para  sa  mga  bakla,  tomboy,  bisexual  at  mga  transgender 


NATIONAL  DOMESTie  VIOLENCE  HOTLINE 
(800)  799-7233 


a 383  RHODE  ISLAND  ST.,  SUITE  304 
SAN  PRANdSeO,  CA  94103-5133 
PH:  (415)  252-8900  FAX:  (415)  252-8991 
E-MAIL:  fund@fvpf.org 
WEBSITE:  http:7Avww.fvpf.org 

Ang  Pamily  Yiolenee  Prevention  Fund  ay  nagbibigay  ng  pahintulot  para  makopya 
ninyo  ang  pahayagang  ito.  Sumigi  na  kayong  kopyahin  ito  at  ipamigay  kahit 
kanino.  Ang  pahayagang  ito  ay  isinalin  sa  iba’t-ibang  wika.  Tumawag  lang  kung 
meron  kayong  tanong  tungkol  dito. 

Manunulat:  Jessica  Bueeiarelli,  Sue  Martin,  Shereen  Usdin.  Taga-salin  sa  Tagalog:  Ces  Rosales  at  Leni  Marin. 
Produksyon:  Pamily  Yiolenee  Prevention  Fund.  Tinustos  ito  ng  mga  pondo  na  nagbuhat  sa  U.S.  Department 
of  Health  and  Human  Services,  sa  San  praneiseo  Gommission  on  the  Status  ofWomen,  at  mula  sa  Gonrad 
N.  Hilton  Poundation.  Taga-dibuho:  JPD  Communications. 

Nagpapasalamat  ang  FUND  kay  Patriek  LeteUer,  Karen  Thomas,  Julie  Thornton  Senegor,  Asian  Womens 
Shelter,  La  Casa  de  las  Madres,  Community  United  Against  Yiolenee,  Famiiy  Yioienee  Project,  Lyon-Martin 
Womens  Heaith  Services,  San  praneiseo  Generai  Hospitai  at  W.O.M A.N.,  ine.,  sa  kaniiang  mahaiagang 
kontribusyon  sa  pahayagang  ito. 


